


CI LLYWELYN. 





“w Allan o “ Gantawd Llywelyn.” 


«O'r helfa, ar ei fuan farch, 
Llywelyn ddaeth i'w lys, 
an seinio'i gorn, ac ato daeth 

Ei deulu oll ar frys : 
Tan wclodd wedd i rian lân, 
A'i gwenau hawddgar hi, 

““ Pa le mae Gelert ?” ebai ef, 
“ Pa le mae 'mhlentyn i ? 
Paham na ddaw y ddau yn awr 
A chroesaw mawr i mi ?” 

'* Mae'th fab mewn hîn—a thybiais i 
Fod Gelert gyda thi.” 

“ Gad imi wel'd fy anwyl fab 
A'i wasgu at fy mron ; 

y nhrysor penaf ydyw ef 
Ar wyneb daear gron.” 


“yr a Z OB! 
Su CANA 


— 
ŷ 
LA” 


UU 
ï 











2 





Ar frys yr aeth i'w stafell ef, 
Ca'dd yno ddychryn mawr ; 
“Roedd cryd ei blentyn wedi eì droi, 
A pi waed yn rhuddo'r llawr ! 
“ Ey mhïentyn tyner,” ” ebai ef, 
& Fy mhlentyn anwyl i i! 
“ Rhyw lofrudd a'i ysgeler law 
Defynodd d'einioes dt !” E 
A Gelert o ryw dywyll le 
A gododd ar ei draed : 
A'i lygaid yn melltenu tân, 
A'i safn yn goch gan waed ; 
** A'i ti a wriaeth y weithred hon ? 
O elyn tost i mi !” 
A sydyn gydai gleddyf liyn m 
Trywanodd ef ei gi. Wc 4 


A ! dyma lais o dan y eryd, 
Fel miwsig angel syw ; 
Ymgrymu wna y fam a'r tad, 

Mae'n pientyn eto'n fyw ; 
Wrth droi y dillad gwelant ef. | 
Yn gwenu-yn ei hun ; | 
Ac wrth ei ben, yn gelain gorph, | 

Mae blaidd o aflan lun. | 
Llywelyn dd'wedai yn ci lces, 
“O ! Gelert, ffyddlon gi, 
Achubais ti ei fywyd ef, 
A lleddais inau di ? 8 
Cei faen o farmor ar dy fedd, 
Anrhydedd fydd dy ran'— 
A'r eì wrth lyfu llaw y llyw, 
Fu farw yn y fan.—— TALHAIARN. 





CYFLAFAN 


MORFA RHUDDLAN. 


'Toy—“ Morfa. Rhuddlan.” 


CrLrA'n haul draw, dros acl bryniau hacl Arfon ; 
Lleni'r nos sy'n myn'd dros ddol a rhos weithion ; 
Pob rhyw chwa ymaith a gilia o'r llwyni: 

Ar fy nghlust draw mae, ust, y dôn yn dystewi ; 
Dan fy mron clywai'm llon galon yn curo, 

Gan fawr rym digter llym, wrth i'm fyfyrio 

Ary pryd pan fu drud waedlyd gyflafan,— 

2am wnaed brad Cymru fad ar Forfa Rhuddlan. 


Trwy y gwyll gwelaf ddull teryll y darian ; 
Clywaf sî eirf, heb ri', arni yn tincian, 
O'r bwâiau gwyllt mae'n gwau, saethau gan sïo ; 
A*thrwst mawr, nes mae'r llawr rhuddwawr yn siglo; 
Ond uwch sain twrf y rhai n, ac ochain y clwyfawg, 
Fry hyd nef clywir cref ddolef Caradawg.—- 
*Rhag gwneyd brad eiu hen wlad, trôwn ein câd weithian 
Neu caed llocr ni yn ocr ar Forfa Rhuddlan.” 


Wele fron pob rhyw lon Frython yn chwyddo ; 
Wele'u gwedd, fal eu cledd fflamwedd, yn gwrido ; 
Wele'r fra'ch rymus iry'n dyblu'r ergydion ; 

Yn ceu nwy” torant drwy lydain adwyon : 

Yr nu pryd Cymru i gyd gyfyd ei gweddi,— 

“ Dod yn awr nerth i lawr, yn ein mawr gyni, 
Boed iti, O! ein Rhi, noddi ein trigfan ; 
Llwydda'n awr cin lìu mawr ar Forfa Rhuddlan V 











4 


'Troswyf daeth, fal rhyw saeth, alaeth a dychryn, 
Och ! rhag bost bloeddiau tost ymffrost y gelyn : 
Cnd O! na lawenha, fel a wnai orchost ; 

Nid dy rym, ond dy ri' ddug i ti goncwest, 

Ow ! rhag braw'r dorf sy draw'n wylaw o'r drysau, 
Am lwydd câi Cymru fad,—rhâd ar ei harfau ; 
Mewn gwyllt fraw i'r geillt fry, rhedy pob oedran, 
Wrth wel'u brad gwyr eu gwlad ar Forfa. Rhuddlan. " 


Bryn a phlant, cwm a nant, llanwant â'u hoergri ; 
Traidd y floedd draw i g'oed gymoedd Eryri: 
Yr awr hon y mae llon galon hen Gymru, 
Am fawr frêg ei meib teg, gwiwdeg, yn gwaedu :* 
Braw a brys sydd drwy lys parchus Caradog ; 
Gwaeddi mawr fyn'd i lawr Flaenawr galluog ; 
Geilw ei fardd am ei fwyn delyn i gwynfan, 
Ac ar hon tery dôn hen * Forfa Rhuddlan.” i 4 i 


Af yn awr dros y llawr gwyrddwawr i chwilio 
Am y fan mae eu rhan farwol yn huno : 
Ond y mawr forfa maith yw eu llaith feddrod ; 
A'i wyrdd frwyu, a'r hesg lwyn, yw e1 mwyn gofnol? 
Onl caf draw, gerllaw'r Llan, drigfan uchelfaith AH 
IoAN lân, hoffwr cân, diddan gydymaith ; 
Ac ya nhy'r ficar fry, gan ei gu rïan, 
Llety caf, yno'r âf a Forfa Rhuddlan. 


I. G. GEIRIONYDD, 


